Editoryal 


AYAN 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXV Blg. 7 
Abril 7, 2004 
www. philippinerevolution.org 


Labanan ang papatinding pang-aapi 
sa mamamayang Moro 


igit na pinasisidhi ng 
H erre Arroyo ang pang- 


aapi sa mamamayang Moro. g” 


Matinding takot ang buma- 
balot ngayon sa mamamayang 
Moro bunsod ng mga pagsosona 
sa kanilang mga komunidad, 
pagreyd sa kanilang mga bahay, 
arbitraryong pag-aaresto at pang- 
tortyur sa umano'y mga terorista 
sa hanay nila. Ang balak ng 
Philippine National Police na 
ipatupad na sistema ng "Muslim 
ID" ay sisikil lamang sa kanilang 
mga kalayaang sibil. 

Lubos na kinukundena ng 
Partido Komunista ng Pilipinas at 
buong rebolusyonaryong kilusan 
ang walang habas na mga atake 
ng rehimeng Arroyo laban sa mga 
karapatang-tao ng mamamayang 
Moro. Ang mga hakbangin ng 
reaksyunaryong rehimen ay nag- 
papalubha sa pambansang pang- 
aapi at prehudisyal na pagtrato sa 
mga Moro at naglalarawan sa 
kanila bilang mga kriminal, bandi- 
do at elementong anti-sosyal. 
Dulot ng mga hakbangin ng rehi- 
meng Arroyo, ngayo'y kaagad na 
tinatatakan na rin silang mga "te- 
rorista." Sinasamantala at lalong 


Mga tampok 
na paglabag 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


pinasasama ng rehimeng Arroyo 
ang mga umiiral na maling anti- 
Morong kaisipan at kultura sa 
hangaring maipatupad ang mga 
patakarang anti-Moro. 
Isinasakripisyo ng rehimeng 
Arroyo ang interes at kapakanan 
ng mamamayang Moro sa ngalan 
ng anti-terorismo. Paulit-ulit na 
ikinakatwiran ng rehimeng Arroyo 
na mayroon umanong mga "intel- 
ligence report" na balak ng Abu 


Ambus 
sa Camarines Sur 


sa karapatang-tao 
PAHINA 3 


PAHINA 6 


A # 


Sayyaf na sundan ang teroristang 
pambobomba sa Madrid, Spain 
noong Marso 11 ng katulad rin na 
pambobomba sa Kamaynilaan. 
Tusong layunin ng rehimeng 
Arroyo na pairalin ang takot at 
isterya sa mamamayang Pilipino, 
magbigay-katwiran at kumuha ng 
simpatya sa isinasagawa nitong 
mga pasistang hakbangin laban sa 
mga Moro. Sa pamamagitan ng 
mga ito, umaasa ang pangkating 


Paglaban sa RSOT 
sa Eastern Visayas 


PAHINA 9 


Mga Moro, naglunsad 
ng protesta 


Mis kinundena 

ng libu-libong 

Moro ang mga iligal 

na pang-aaresto, pag- 

dukot at pagkukulong sa 

kapwa nila Moro kamakai- 

lan sa Metro Manila 

kaugnay ng "kampanya 

laban sa terorismo" ng rehimeng Arroyo. 
Nagmartsa ang mga Moro mula sa iba't ibang 
komunidad ng mga Muslim at nagdaos ng 
prayer rally sa Quezon Memorial (Circle 
bandang ala-una ng madaling araw nitong 
Abril 6. Isa sa mga dumalo at nagsalita ang 
Islam convert na aktor na si Robin Padilla. Sa 
araw ding iyon, pinamunuan ng Muslim Multi- 
Sectoral Movement for Peace and 
Development ang may 7,000 nagprotesta sa 
Plaza Cabili, Bangolo, Marawi City. 

Bago ito, binatikos ni Almirah Ali Lidasan, 
nominado ng Suara Bangsa Moro ang 
panggigipit sa kapwa niya Moro sa 
pamamagitan ng Muslim ID System at iba 
pang anti-Moro na patakaran ng gubyerno. 
Nagpaabot din ng pagkabahala ang may 250 
kasapi ng Ulama League of the Philippines, 
organisasyon ng mga lider-relihiyosong 
Muslim. AB] 


ABAN 


Taon XXXV Blg. 7 Abril 7, 2004 


Editoryal 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org. 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Nilalaman 


Mga paglabag sa karapatang-tao 
32 bilanggong pulitikal, palalayain 
Mga atake sa progresibong partido 
Ambus sa Camarines Sur 
Matatagumpay na opensiba sa EV 


Sibilyang pananggalang 
Paglaban sa RSOT sa EV 
Labanan sa Cagayan Valley 
BHB sa Mindanao 

Bigong pribatisasyon 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Arroyo na makakuha ng dagdag na mga boto na desper- 
adong kinakailangan nito sa darating na eleksyon. 

Lalong pinatitindi ng rehimeng Arroyo ang pam- 
bansang pang-aapi sa mamamayang Moro. Kailangang- 
kailangang labanan ng mamamayang Moro ang mga hak- 
banging ito ng rehimeng Arroyo at ipagtanggol ang kani- 
lang mga demokratiko at pambansang karapatan at 
kapakanan. Kailangang ipadama ng mamamayang Moro sa 
rehimeng Arroyo ang galit ng isang mamamayang 
dumaranas ng pambansang pang-aapi at igiit ang pagre- 
speto sa kanila at sa kanilang mga karapatan. 

Sa kanilang paglaban, kailangang-kailangan din ng 
mamamayang Moro na tamasain ang suporta ng buong 
sambayanang Pilipino. Ang gayong 
pagsuporta ay pagtindig laban sa 
pambansang pang-aapi sa mama- 
mayang Moro. 

Ang pagtatangka ng rehimeng 
Arroyo na higpitan at pagmalupitan 
ang mga Moro ay paunang hakban- 
gin ng reaksyunaryong estado para 
ipataw sa kalaunan ang pasistang 
paghihigpit sa buong sambayanang 
Pilipino. 

Kailangang bantayan din ang 
mga maitim na balak ng rehimeng 
Arroyo na gamitin ang sinasabi nitong mga "teroristang 
banta" bilang sangkalan sa mga hakbanging maaaring 
isagawa nito sa harap ng maaaring pagkatalo nito sa 
darating na halalan o, kung "magkamilagro" at manalo 
man ito, sa harap ng nakikinikinitang matinding paglaban 
ng mamamayan sa isasagawa nitong malakihan at 
malawakang pandaraya. 


Kailangang buuin ang malawak 
na pagkakaisa ng sambayanang 
Pilipino upang biguin ang imbing 
mga balaking ito ng rehimeng 
Arroyo laban di lamang sa mama- 
mayang Moro kundi sa buong sam- 
bayanang Pilipino. Malalim ang 
kabuluhan ng mga kaisahan at 
pagtutulungan ng mga organisa- 
syong Moro at ng iba't ibang mga 
progresibo at demokratikong orga- 
nisasyon ng mamamayang Pilipino. 

Ang Partido Komunista at rebo- 
lusyonaryong kilusan ay buung- 
buong sumusuporta sa pagpapan- 
day ng pagkakaisa ng mamamayang 
Moro at di Moro. Buong-buo nitong 
sinusuportahan ang paglaban ng 
mamamayang Moro laban sa mga 
atake ng rehimeng Arroyo. AB 


o M MA Mm WU W Be 


ka e ha pa 
DB WN N 0 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Co 


ca 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO E 


Mga tampok na paglabag sa karapatang-tao 
sa unang kwarto 


Aa 


Abril 1: Limang sibilyang Moro 
ang iligal na inaresto at inakusang 
mga kasapi ng Abu Sayyaf. 
Nagbabalak diumanong magpasa- 
bog ng mga bomba sa Metro 
Manila ang lima. Binugbog at 
tinortyur si Abduwali Villanueva, 
isa sa mga inarestong Moro, upang 
umaming terorista at lumagda sa 


dokumentong umaako sa mga 
bombang nasamsam ng mga pulis 
sa mga isinagawang reyd sa 


Makati at Quezon City. 

Marso 27. Dinampot ng mga di 
nakilalang tao si Bong Manalili, 
lider ng Mexico Transport Group sa 
Mexico, Pampanga. Hang- 
gang ngayon ay hindi 
inililitaw si Manalili. 

Marso 26. Walang 
pakundangang sinalakay 4 
ng mga operatiba ng 
National Capital Re- 
gion Police Office at 
Central Police Depart- 
ment-Special Weapons 
Action Team ang fe 
Islamic Center sa Ermin 
Garcia St., Quezon City at dinakip 
ang dalawang babaeng Moro na 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


ngayong unang kwarto ng 2004 ang pagdukot, pagpaslang 


|bilang sangkalan 


pinagbibintangang terorista. 

Marso 1-22. Sampung tao ang 
dinukot ng militar mula sa 
magkakanugnog na munisipalidad 
ng Tinambac, Goa at Lagonoy sa 
Camarines Sur kaugnay ng 
operasyong pagtugis sa mga 
gerilya ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) na bumihag sa dalawang 
sundalo sa isang taktikal na 
opensiba noong Marso 1 sa 
Barangay Bataan, Tinambac. 

Unang dinukot noong Marso 2 
si Jaime Rodriguez, 60 at Isiderio 
de los Santos, parehong 
organisador ng Bayan Muna. 
Sinundan ito ng pagdukot kina 
Emilio de los Santos, Sonny de los 
Santos, Ariel Candelaria at 
Berning Abellana noong 
Marso 5. 

Dinukot din ng mga 
elemento ng 9th ID si 
Joel Guilan, 18, nang 
hindi makita ang kanyang 
” amang si Juanito na 

pinaratangang myembro ng 
BHB. Tinakpan ng panyo ang 
kanyang bibig at ilong hanggang 
sa mawalan siya ng malay. Nang 


Miess na bahagi ng mga paglabag sa karapatang-tao 


at panghaharas sa mga kandidato at myembro ng mga 
progresibong partido sa gitna ng umiinit na pangangampanya para 


Dumami rin nitong Marso ang mga kaso ng paniniil laban 
tsa mga komunidad at mamamayang Moro at lumad, gamit 
ang kampanya 
Gayunman, walang humpay pa rin ang mga abusong militar na 
kaakibat ng matinding militarisasyon sa kanayunan. 

Sumusunod ang ilan sa naitalang pinakamatitingkad na kaso ng 
paglabag sa karapatang-tao mula Enero hanggang Abril 1. 


laban sa terorismo. 


magising siya, nakagapos na siya 
sa isang koprahan. Kinalagan siya 
at itinali naman sa isang 
punongkahoy. 

Noong Marso 16, dinukot sina 
Wilfredo Velarde at Joseph Carlote 
sa Barangay Salvacion, Tinambac 
habang nagtatrabaho sila sa 
bodega ng kopra ni Velarde. 
Hinalughog muna ang bahay ni 
Velarde para hanapin ang 
iniingatan umano nitong mataas 
na kalibreng baril. Nang wala 
silang matagpuan, pinosasan at 
dinakip si Velarde. Dinala na rin si 
Carlote nang makiusap ang misis 
ni Velarde na samahan ni Carlote 
ang kanyang asawa. 

Pinakahuling dinukot si 
Domingo Mata nitong Marso 22. 

Marso 13. Dinakip ng 15 
armadong katao si Pedro Bueta, 
54, organisador ng Anak Pawis, sa 
Barangay Buo, Magdalena, 
Laguna. Inilitaw lang siya noong 
Marso 20. 

Marso 10. Iligal na inaresto 
ng mga elemento ng 46th IB si 
Joy Batis Paloma, 17, organisador 
ng Anakpawis, sa Barangay Hi- 


= 


vv 
P 


Ea PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


luctugan, Carigara, Leyte. 
Dalawang araw siyang 
inimbestigahan at pinakawalan 
lamang noong Marso 12 matapos 
itong ikampanya ng mga 
organisasyong nagtataguyod sa 
karapatang-tao. 
Marso 5. Sekswal na inabuso 
ng isang sundalo ang isang 16- 
anyos na dalaga habang 
iniinteroga ng mga 
sundalo ng 42nd IB ang “8 
kanyang kasintahang si % 
Levy Caganda sa kanilang ` 
bahay sa Del (Carmen, 
Lagonoy, Camarines Sur. 
Marso 2. Sapilitang pinag- 
giya sa operasyong militar ng 
19th IB at PNP Regional 
Mobile Group sa Barangay J 
[an 
IKA 


Wague, Leyte, Leyte sina 
Maximo Pobadora, isang ### 


barangay tanod at 
Iluminado Troyo, konsehal ng 
barangay. Isang linggo ring 


nagulo ang kabuhayan ng mga 
taga-Barangay Wague, 
Cabungahan at Tag-abaca nang 
mapilitan silang lumikas dahil sa 


operasyon. 
Pebrero 21. Hindi pa rin 
inililitaw sina Jacqueline 


Paguntalan, 26 at Rolando Porta- 
liza, 30, kapwa mga organisador ng 
Bayan Muna na dinukot sa 
Barangay Kilim, Baybay, Leyte ng 
apat na lalaking pinaniniwalaang 
mga elemento ng Internal Security 
Unit. Papunta sila sa isang pulong 
ng Bayan Muna nang sapilitan 
silang isakay sa isang itim na van. 
Nakatakas ang isa nilang kasama- 
han, na siyang nag-ulat ng 
pangyayari. Bago ito, isa pang 
organisador din ng Bayan Muna 
ang dinukot ng mga armadong 
lalaki sa Can-avid, Eastern Samar 
noong unang linggo ng Pebrero. 
Pebrero 18. Dinukot at sinal- 
beyds ng pitong pinaghihinalaang 


4 


militar si Edrian Aliaga, coordinator 
ng Anakpawis sa Sta. Cruz, 
Mindoro. Sapilitan siyang kinuha 
bandang 2:30 ng madaling araw sa 
kanyang bahay sa Barangay 
Lumang Bayan, Sta. Cruz. 
Natagpuang lumulutang kinauma- 
gahan ang kanyang bangkay na 
tadtad ng saksak at may isang 
tama ng bala sa Amnay River sa 
kalapit na bayan ng Sablayan. 

Pebrero 13. Brutal na 


mayor ng Naujan, 
Oriental Mindoro at 
tagapangulo ng 
Provincial Justice 
and Peace Council. 
Kasama niyang 
" pinaslang si Leima 
Fortu, Secretary-General ng 
Karapatan-Oriental Mindoro. 
Pinagbabaril sila sa kanilang 
sasakyan sa Barangay Pinasaba- 
ngan-2, Naujan ng mga 
nakamotorsiklong berdugo ng 
204th Brigade ng Philippine Army. 
Si Magsino ay isa ring matapang na 
abugadong nagtatanggol sa 
karapatang-tao at kandidato sa 
pagkaalkalde ng Naujan sa ilalim 
ng Bayan Muna. 

Pebrero 12. Iligal na inaresto, 
pinagbubugbog, pinagkukulata, 
hiniya at pilit pinaaming mga 
gerilya ng BHB ang siyam na B'laan 
nang abutan silang natutulog ng 
mga elemento ng 66th at 39th IB 
sa isang kubo sa Barangay Lam- 
alis, Kidapawan, North 
Cotabato. Si Flory Balilid ay 
pinaghubo't hubad habang 
kinukulata at binantaang 
papatayin. 

Sina Lucio Peles, kanyang 
asawa at anim pang B'laan ay 
ninakawan ng bigas at iba pang 
pagkain at pilit na pinagkarga ng 
mga kagamitang militar kahit 
nanghihina na sila sa bugbog. 


ei Y pinatay si Juvy Magsino, vice 


Ininteroga sila at pinalaya lamang 
nang pirmahan nila ang isang 
dokumentong nagsasaad na sila'y 
mga myembro ng BHB at hindi 
pinahirapan ng militar. 

Pebrero 8. Iligal na idinitine 
ng mge elemento ng 71st IB si 
Teresita Abellera, coordinator ng 
Bayan Muna sa ng Lupao, Nueva 
Ecija. 

Pebrero 6. Iligal na hinalughog 
ng mga elemento ng 31st Recon 
Company sa pamumuno ni 1Lt. Raul 
Vigo ang bahay ni Florida Echalar 
sa Sityo Buyuan, Barangay 
Tigbanaba, Igbaras, Iloilo. 

Pinagnakawan din ng militar 
ang bahay ng tiyuhin ni Meryl 
Eleccion, organisador ng Alyansa 
sang mga Mangunguma sa Igbaras. 
Hinaras din si Eleccion. 

Pebrero 2. Arbitraryong inares- 
to, ininteroga at idinitine ng mga 
elemento ng 61st IB sina Isabel 
Necessario, kasapi ng Anakbayan at 
mga myembro ng Bayan Muna na 
sina Julia Tabat at Medardo Sayosa, 
sa Barangay Molobolo, Cauayan, 
Negros. Tinamnan sila ng mga bala 
at dokumento at inakusahang mga 
gerilya ng BHB. 

Pebrero 1. Hinaras ng mga 
elemento ng RSOT ng 5th Infantry 
Division si Maricel Andaya, 
residente ng Pila East, Sta. Lucia, 
Ilocos Sur. Pinilit siyang 
ipagbigay-alam ang kinaroroonan 
ng kanyang kasintahan na inaaku- 
sahan ng militar na kasapi ng BHB. 

Enero 27. Binantaan at 
tinakot ng 50th IB ng 
Philippine Army ang mga 
residente ng Barangay 

Sapang at Sugay, bayan ng 

Sta. Lucia, Ilocos Sur. Pilit 

silang pinaaming mga tagasuporta 
ng BHB. Nagpataw ang militar ng 
curfew. Naglunsad rin ng mga 
operasyong militar sa mga baryo ng 
Baracbac at Abaya, Galimuyod. EB 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


32 sa mahigit 300 
bilanggong pulitikal, 


palalayain 


palalayain na mula Abril 5 hanggang Mayo 4 ang 32 bilanggong 
pulitikal na nakakulong sa iba't ibang bilangguan sa bayan. 
Bahagi ito ng mga confidence-building measure na pormal na 
ipinaabot noong Abril 2 ni Silvestre Bello III, punong negosyador ng 
GRP, sa peace panel ng National Democratic Front of the Philippines 


Ness ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) na 


(NDFP). 


Nagtipon sa Oslo, Norway ang dalawang panel mula Marso 30 
hanggang Abril 3 para sa ikalawang pagpupulong mula nang muling 
ilunsad ang pormal na usapang pangkapayapaan noong Pebrero. 


Kabilang sa mga palalayain ang 
pitong babaeng bilanggo (tatlo sa 
kanila, mga inang nagpapasuso pa 
ng sanggol), sampung minor-de- 
edad, mga matatanda at mga may 
sakit. Kabilang dito si Zenaida 
Llesis, na nagdadalantao nang 
madakip sa Pagantukan, Bukidnon 
noong Agosto 2002. Iniluwal ni 
Llesis ang kanyang anak na si Baby 
Gabriela sa Bukidnon Provincial 
Jail noong 2003. Napanganak na 
may karamdaman sa puso si Baby 
Gabriela. May karamdaman din sa 
puso si Llesis. 

Bago ito, mariing tinuligsa ni 
Kasamang Luis Jalandoni, pinuno 
ng peace panel ng NDFP, ang 
kabiguan ng GRP na tudpin ang 
komitment nitong pagpapalaya 
mula pa noong 2001. Naglunsad ng 
hunger strike ang mga bilanggong 
pulitikal upang igiit ang kanilang 
kagyat na paglaya at ipahayag ang 
kanilang indignasyon sa pagwawa- 
lambahala ng GRP sa kanilang 
kalagayan. Naunang nag-ayuno si 
Zenaida Llesis noong Marso 29. 
Sumunod nitong Abril 2 ang siyam 
pang mga bilanggong pulitikal sa 
lalawigan ng Quezon. Kagyat na 
sinundan sila ng 300 pang 
bilanggong pulitikal sa iba't ibang 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


bahagi ng bayan sa pag-aayuno 
hanggang Abril 5. 

Bukod sa ipinangako nang 
palalayaing 32 bilanggo, may 278 
iba pang bilanggong pulitikal sa 
iba't ibang kulungan. Ang naturang 
mga bilanggo ay sadyang sinampa- 
han ng mga kasong kriminal tulad 
ng murder at illegal possession of 
Firearms upang hindi sila makapag- 
lagak ng pyansa at Upang 
maituring silang bilanggong 
kriminal at di bilanggong pulitikal. 

Ayon sa huling paglilinawan sa 
pagitan ng NDFP at GRP batay sa 
doktina ng Korte Supreme sa 
kasong pampulitika ni Amado V. 
Hernandez, sumang-ayon ang GRP 
sa tindig ng NDFP na hindi dapat 
ikategoryang bilanggong kriminal 


ang nakakulong dahil sa 
paninindigang pulitikal. 

Kabilang sa mga di pa 
sinasang-ayunan ng GRP na 


palayain sina Donato Continente at 
Juanito Itaas. Ang dalawa ay 
dinakip at ikinulong dahil sa 
pagkakasangkot umano nila sa 
pagpatay noong 1989 kay Col. 
James Rowe, isang espesyalista sa 
“kontra-insurhensya” mula pa sa 
gera ng ÙS sa Vietnam at 
nakatalaga sa Joint US Military 


Advisory Group sa 


Pilipinas. 
Mahigpit na tinututulan ng 
gubyernong US ang pagpapalaya sa 
dalawa kahit mahigit 15 taon na 


silang nakakulong at may 
karapatan nang magawaran ng 
parole. 

Gayundin ang tinaguriang 
“Mamburao 6”—ang mga 
magsasakang sina Manolito 


Matricio, Eduardo Hermoso, Ruben 
Balaguer, Mario Tobias, Joshua 
Ungsod at Gelito Bautista. Noong 
1998 pa sila nakakulong sa bintang 
na pagpatay sa magkapatid na 
Michael at Paul Quintos sa Mindoro 


noong 1997, samantalang 
hayagang inako ng Bagong 
Hukbong Bayan ang pagpataw ng 
parusang kamatayan sa 
magkapatid dahil sa kanilang 
malalaking kasalanan sa 
mamamayan. 


Bukod sa pagpapalaya sa 32 
detenido, kabilang sa confidence- 
building measures ng rehimeng 
Arroyo ang komitment ng GRP na 
gumawa ng mga paraan para 
tiyakin at madaliin ang pagbibigay 
sa 10,000 biktima ng diktadurang 
Marcos ng indemnipikasyon mula 
sa mga nasekwester na nakaw na 
yaman ng mga Marcos. AB 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Atake sa mga progresibong 
partido, tumitindi 
Too ang mga atake ng 

rehimeng Arroyo at mga 
pasista sa mga progresibong kan- 
didato at partido habang papala- 
pit ang eleksyon. 

Nitong Abril 2, inirekomenda 
ni Norberto Gonzales, bagong 
National Security Adviser, na 
ilaglag na bilang mga partido ang 
Bayan Muna (BM) at lima pang 
progresibong partido—Anakpawis, 
Gabriela Women's Party, Anak ng 
Bayan, Migrante at Suara Bangsa 
Moro. Inakusahan niya ang BM ng 
pagbibigay ng mahigit P500 
milyon sa Bagong Hukbong Bayan. 
Pinangangambahan ng mga reak- 
syunaryo na magiging signipikan- 
teng bloke ang mga ito sa 
kongreso at malaking sagabal sa 
mga maka-imperyalista at kontra- 
mamamayang patakaran ng reak- 
syunaryong papet na gubyerno. 

Ang mga gawa-gawang akusa- 
syon ng Malakanyang at AFP ay 
nagbibigay lamang ng senyal sa 
mga berdugo at iba pang pasista 
na pag-ibayuhin ang mga atake sa 
mga progresibong kandidato at 
partido. Mula nang maitayo ang 
BM noong 2001, umabot na sa 70 
ang napatay na mga lider at 
myembro nito. Bukod pa ito sa 
mga dinukot, sinaktan at hinaras. 
Mga pwersang militar at 
paramilitar ang salarin sa mga 
krimeng ito. 

Mariing binabatikos at 
pinabubulaanan ng mga 
progresibong kandidato at partido 
ang mga paratang ni Gonzales. 
Kaiba sa reaksyunaryong gubyerno 
na naglulustay sa pondo ng 
mamamayan, anila, ang mga 
pinondohan nila ay ilandaang day 
care center, eskwelahan, poso at 
mga sistema ng patubig, farm-to- 
market road, tulay, klinika at iba 
pang proyektong kapakipakina- 
bang sa mamamayan. ABl 


6 


Ambus sa Camarines Sur 


Noong Marso 1, inambus BHB ang mga tropa ng 42nd IB sa Barangay 
Bataan, Tinambac, Camarines Sur. Mahusay na nagamit sa naturang tak- 
tikal na opensiba ang iba't ibang porma ng eksplosibo upang sindakin at 
mabilis na gapiin ang kaaway. Sumusunod ang salaysay ng pangyayari. 


out na nakapwesto malapit sa sentro ng baryo. “Narito na,” 


Meier ng madaling araw nang mag-ulat sa radyo ang look- 


aniya. “Isang trak.” 


Agad nag-alerto ang mga kasa- 
mang nasa pusisyong ambus. 
Ginising ang di iilang napaidlip na 
sa pag-aabang. Pang-apat na gabi 
na nila sa pusisyon. 

Mabilis na nagligpit ng mga 
gamit ang mga gerilya at pumwes- 
to sa kani-kanyang kober. Dinig na 
ang ugong ng papalapit na trak ng 
militar. Naghanda ang mga kasama. 
Alerto nilang hinintay ang blaster 
na siyang magbibigay ng hudyat na 
putok. Ang iskwad Kaloy at Baking 
ang itinakdang dumikit sa kalsada 
at magpako sa kaaway. 

Ngunit biglang tumigil ang 
ugong ng trak bago pa tuluyang 
pumasok sa pwesto ng mga kasa- 
ma. Naglakad ang mga sundalo. 

Handa ang mga Pulang mandi- 
rigma sa pagpihit ng sitwasyon. 
Hinintay nilang umabot ang mga 
kaaway sa pwesto ng Kaloy na si- 
yang unang magpapaputok. 

Ilang saglit pa'y nasa bitag na 
ang kaaway. Maiingay pang nagku- 
kwentuhan habang naglalakad. 
Pinasabog ng Kaloy ang ilang bom- 
bang anti-personnel bilang signal 
fire. 

Mabilis na nakadikit ang Baking 
sa kalsada. Ang Kaloy ay naantala 
ng ilang nanlabang mga sundalo na 
sanhi ng dilim ay di matiyak ang 
kinalalagyan. 

“Asolt na, Baking at Kaloy!” 
anang kumand. Dahan-dahang 
umabante ang mga mandirigma 
habang nagpapaputok. Sunud- 


1 Tagapagpasabog ng mga bomba 


sunod din ang paghahagis nila ng 
mga improbisadong granada upang 
agad na durugin ang kapasyahan 
ng kaaway na lumaban. Nagmintis 
naman ang ilang inihagis na pang- 
ilaw. Sa gitna ng dilim, ulinig ang 
pagtakbo ng mga sundalo paalis sa 
lugar. 

Makaraan ang ilan pang sandali 
ay nakadikit na rin ang Kaloy sa 
gilid ng kalsada. Muling nakapa- 
ngibabaw ang katahimikan na 
panaka-nakang pinupunit ng pag- 
mumura at pagpapaputok ng iisang 
sundalong naiwang nanlalaban. 

Bandang alas-2:15 nang maka- 
asolt ang mga kasama. Isang M203 
ang una nilang nasamsam. 

Humupa ang mga putok dakong 
alas-2:30 ng umaga. Bago mag- 
alas-3:00, pito mula sa bawat 
iskwad ang minobilisa para galuga- 
rin ang paligid ng pinaglabanan, 
tugisin ang natitira pang kaaway at 
maghanap ng dagdag pang baril na 
makiklining. Ngunit sadyang mala- 
king balakid ang dilim. Nagpasya 
ang kumand na pagpahingahin 
muna ang mga kasama at maghin- 
tay ng liwanag bago ituloy ang 
pagsuyod para sa clearing. 

Mag-aalas-6:00 ng umaga nang 
muling umabante ang mga nakata- 
laga para sa clearing. Makaraan ang 
halos isang oras, nasukol nila sa di 
kalayuan mula sa pinaglabanan ang 
dalawang sundalo. Nakakober ang 
mga ito sa iisang puno ng niyog. 
Nagpalipas sila ng dilim sa pag- 
asang aatras na ang BHB at habang 
naghihintay ng saklolo. 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Pinayuhan sila ng BHB na 
sumuko na lamang, magtiwalang 
tatratuhin sila nang mahusay, re- 
respetuhin ang kanilang mga kara- 
patang-tao at gagamutin sila kung 
may sugat. Kapagdaka'y lumabas 
sina Lt. Ronaldo Fedelino, kuman- 
der ng “C” Company ng 42nd IB, at 
Pfc Ronel Lemefo. Isinalong nila 
ang isang M203, isang M14 at mga 
bala. Kasalukuyan silang nasa pa- 
ngangalaga ng BHB bilang mga 
bihag ng digma. Tatlong tropa ng 
kaaway ang kumpirmadong napatay 
sa ambus. 

Sumibad sa pain. 
Bago ang matagum- 
pay na opensiba, 
naglatag mu- 


na ng pain 
ang BHB. No- 
/ ong petsa 27, 
ilang kasama 

ang sadyang naglantad sa 
sentro ng Tamban, isang malaking 
barangay sa Tinambac na may 
mayor na daungang nagsisilbing 
lagusan ng maraming tao mula sa 
apat na bayan sa Camarines Sur. 
Kaaalis pa lamang ng isang detats- 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB WK 


ment ng 42nd IB sa naturang baryo 
noong Disyembre 2003 at masinsin 
pa ang presensya roon ng mga 
ahenteng paniktik ng kaaway. 
Kinausap ng mga kasama ang ilang 
alyado sa baryo at sinita at 
binalaan ang ilang residenteng na- 
kikipagtulungan sa kaaway. 

Dalawang maghapon ding nag- 
tsekpoynt ang mga kasama 
humigit-kumulang limang kilo- 
metro mula sa ambush site at ilan- 
daang metro lamang mula sa 
Tamban. 

Pinara ng mga kasama sa tsek- 
poynt ang lahat ng sasakyang nag- 
mumula sa Tamban patungong lun- 
sod ng Naga. Bawat dumaan sa 
tsekpoynt ay pinaliliwanagan ng 
mga kasama tungkol sa pananaw 

ng rebolusyonary- 
ong kilusan 
n kaugnay ng 
darating na 
eleksyon. Layunin din sa pagt- 
sekpoynt na kumpiskahan ng baril 
ang sinumang matyempuhang 
armadong tauhan ng kaaway. 

Dalawang tauhan ng CAFGU ang 
nasita ng mga kasama sa tsekpoynt 
at kagyat na nagsumbong sa 
kampo sa Mananao, Tinambac. Ru- 
mesponde ang militar noong Pebre- 
ro 29 nang hatinggabi, at nahulog 


Mapa ng ambus 


Mga simbolo: 
kalsadang sementado 
kalsadang di sementado 
daang tao 


bombang anti-truck 


bombang anti-personnel 
pakat ng iskwad 


nyugan 
kaingin 
koprahan 
sapa 


sa bitag ang 14 sundalong sumama 
sa strike operation. 

Parang pista. Masayang sina- 
lubong ng masa sa mga dinaanang 
baryo ang mga Pulang mandirigma 
nang umatras sila matapos ang 
matagumpay na opensiba noong 
umaga ng Marso 1. Sa isang 
pansamantalang hinimpilan ng 
mga kasama, buong maghapo'y 
walang patid ang pagdating ng 
masang nagpaabot ng kanilang 
malugod na pagbati. Abala rin ang 
masang taguyod sa pagsasaing 
para sa malaking tropang naglun- 
sad ng taktikal na opensiba. 

Mangha ang bihag na si Pfc 
Lemefho sa nasaksihan niyang 
mainit na samahan at pagkakaisa 
ng masa at Hukbo. “Ganito pala 
kayo “pag nagtitipon,” aniya, 
“parang pista.” 

Habang umaatras, tiniyak ng 
mga kasama ang pagkausap at 
pakikipagtalakayan sa mga bihag. 
Ipinaliwanag sa kanila ang mga 
patakaran ng rebolusyonaryong 
kilusan ukol sa pangangalaga sa 
mga bihag at ang proseso ng pag- 
papalaya sa kanila. Nakipagtala- 
kayan din sila kaugnay ng ilang 
usaping pampulitika at nakipag- 
kwentuhan tungkol sa kanilang 
mga pamilya at buhay-buhay. m 


7 


FX MGA ULAT KORESPONSAL 
Matatagumpay na opensiba inilunsad 


sa Eastern Visayas 


ireyd at winasak ng mga 
Nes ng Mt. Amandewin 

Command ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) sa Leyte ang 
drilling facilities (kagamitan sa 
malalimang paghuhukay) ng 
Philippine National Oil Co. (PNOC) 
sa Ormoc City nitong Marso 26. 

Matagumpay na nailunsad ang 
operasyong militar na walang 
putok. Tiniyak ng mga Pulang 
mandirigma ang kaligtasan ng lahat 
ng mga sibilyang empleyado ng 
PNOC, maging ng mga security 
guard. 

Pinarusahan ang PNOC dahil sa 
di nito pagkilala sa awtoridad ng 
rebolusyonaryong gubyernong 
bayan, di pagtupad sa mga 
patakaran nito sa pagbubuwis at 
dahil sa pag-agaw nito sa lupa ng 
mamamayan nang walang anumang 
programa para tiyaking hindi 
mapipinsala ng kanilang drilling 
project ang mamamayan at 
kapaligiran. 

Nakasamsam ang BHB ng isang 
M16, dalawang shotgun at 17 
granada ng M203, bukod pa sa mga 
bala ng M16. Walong tropa ng PNP- 
Regional Mobile Group na kabilang 
sa tropang tumugis sa BHB ang 
napatay nang tambangan sila ng 
mga Pulang mandirigma. 

Samantala, ayon sa 
pinakahuling mga ulat mula sa 
Efren Martires Command ng BHB sa 
Eastern Visayas, 13 sundalo ng 
34th IB at isang pulis ang napatay 
sa sabayang reyd sa detatsment ng 
PNP at ambus sa mga tropa ng 
Philippine Army noong Marso 17 sa 
San Jose de Buan, Samar. Nauna 
nang iniulat sa AB na tatlong 
elemento ng PNP ang nasugatan sa 


8 


taktikal na opensibang ito. 
Inilinaw ng Efren Martires 
Command na ang Alpha 
Company ng 34th IB ang 
pangunahing target ng 
opensiba dahil sa brutal nitong 
rekord sa paglabag sa mga 
karapatang-tao ng mamamayan - 
ng “Samar. Kabilang ang-- 
sumusunod sa mga tinukoy na 
pagkakasala ng kaaway na yunit: 
> Pagpatay kina Fulgencio 
Gabin, 60, sa Barangay Gusa, 
San Jose de Buan noong 
Hunyo 6, 2003 at kay Jossie 
Cabarles sa Barangay Totori- 
ngon, Catbalogan noong 
Nobyembre 25, 2003 dahil sa 
hinalang tagasuporta sila ng 
BHB. 
> Paglapastangan sa mga labi 
ni Carlito “Ka — Terado” 
Salingsing, na pinugutan ng ulo 
matapos siyang mapatay sa 
engkwentro noong Hulyo 23, 
2003 sa Barangay Naguma, 
Calbayog City, Samar. 
p Pagdukot at pagtortyur sa mga 
pinaghihinalaang tagasuporta 
ng BHB at pambubugbog sa mga 
sibilyan tuwing may operasyong 
militar. 
p Pwersahang paggamit sa mga 
magsasaka bilang trabahador sa 
mga kampong militar. 
> Walang pakundangang pang- 
wawasak sa mga pananim at 
pagsira sa mga alagang hayop 
ng masa sa mga operasyong mil- 
itar. 
> Pagpapasimuno ng iligal na 
logging at pakikipagkutsaba sa 
mga iligal na nagtotroso sa 
Barangay Buray, Paranas at 
Catbalogan. 


> Pangunguna sa mga bulok at 
anti-sosyal na mga gawain tulad 
ng panunugal, paglalasing at iba 
pang krimen sa mga baryong 
malapit sa kanilang kampo. 


Iniulat din ng Efren Martires 
Command ang pangingibabaw ng 
mga Pulang mandirigma sa 
dalawang depensibang aksyon sa 
Leyte at Eastern Samar. 

Sa lalawigan ng Leyte, siyam na 
elemento ng 19th IB ang napatay 
nang maagaw ng BHB ang 
inisyatiba mula sa mga sundalong 
sumalakay sa isang kampo ng BHB 
sa Barangay Wague, bayan ng Leyte 
noong Marso 2. Isang Pulang 
mandirigma “ang namatay sa 
labanan. Ligtas namang nakaatras 
ang iba pang gerilya ng BHB. 

Sa Dolores, Eastern Samar, 
nalamangan din ng 15 Pulang 
mandirigma ng Lupito Mingote 
Command ang mga umaatakeng 
tropa ng Bravo Company ng 14th IB 
noong Pebrero 18. Limang sundalo 
ang napatay--dalawa sa 
pakikipaglaban sa BHB at tatlo 
nang magkasagupaan mismo ang 
mga nalitong tropa. AB 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


MGA ULAT KORESPONSAL 


Paggamit ng mga sibilyang 
pananggalang, kinundena 


Mans binatikos ng Efren Martires Command 
ng Bagong Hukbong Bayan sa Eastern Visayas 
ang paggamit ng Philipppine National Police 
(PNP) sa mga sibilyan bilang pananggalang sa 
isang labanang naganap noong Marso 26 sa 
Barangay Lake Danao, Ormoc City, Leyte. 

Sa isang pahayag nitong Abril 1, kinundena ni 
Jose Sumoroy, tagapagsalita ng kumand, ang 
sadyang pagsasabay ng PNP sa tatlong empleyado 
ng Philippine National Oil Corp. (PNOC) kahit alam 
nilang makakasagupa nila ang BHB. 

Batid ng PNP at ng reaksyunaryong militar na 
hindi nandadamay ng sibilyan ang BHB sa 
kondukta nito ng armadong pakikibaka. Mahigpit 
na tumatalima ang BHB sa internasyunal na 
makataong batas at mga pandaigdigang 
alituntunin sa digma bukod pa sa mga patakaran 
nito, ng Partido at ng National Democratic Front 
of the Philippines laban sa pananakit sa mga 
sibilyan. Inaasahan ng pulis na kapag nakita ng 
BHB na may kasama silang tatlong sibilyan, mag- 
aatubili itong ambusin ang kanilang mga tropa. 

Hindi alam ng mga Pulang mandirigma ng 
Mount Amandewin Command ang mga sibilyang 
nasa komboy ng mga tropang ipinadala ng PNP sa 
PNOC. Dahil dito, nadamay at napatay sina Aldrine 
Alcober, Jerry Flores at Jaime Celeste, pawang 
mga empleyado ng PNOC. Ipinahayag ng Efren 
Martires Command ang kanilang masidhing 
pagkalungkot sa 7 walang pakundangang 
pagsasapanganib ng PNP sa naturang mga 
sibilyan. Ipinaabot din nito ang sinserong 
pakikidalamhati at kahandaang tumulong sa mga 
pamilyang naulila. 

Nanawagan din ang kumand sa AFP at PNP na 
igalang ang karapatan ng mga inosenteng sibilyan 
at tumalima sa Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and International 
Humanitarian Law. Binatikos nito ang pwersahang 
paggamit ng militar at pulisya sa mga sibilyan 
bilang mga giya sa operasyon o pag-utos sa 
kanilang pumwesto sa unahan ng kanilang mga 
tropa. Bukod pa ito sa pambobomba sa mga 
komunidad, pananalbeyds, pagdukot, pagtortyur 
at iba pang mga paglabag sa karapatang-tao at 
pandaigdigang makataong batas. m 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Paglaban sa RSOT 
sa Eastern Visayas 


yon sa pagtatangka nitong madurog ang Bagong 

Hukbong Bayan (BHB) at mawasak ang rebolusyonar- 
yong baseng masa ang paglulunsad ng mga operasyon ng 
Reengineered Special Operations Teams (RSOT). 

Ang RSOT ay ikatlong bersyon na ng Special 
Operations Teams (SOT) na pinakawalan ng reaksyunar- 
yong estado noong dekada 1990. Nang mabigo ang unang 
bersyon ng SOT na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan, 
muli itong inilunsad at pinangalanang Modified Special 
Operations Teams (MSOT o “inamyendahang” SOT). At 
nang mabigo pang muli, nitong huling kwarto ng 2001 ay 
muli na naman itong inilunsad at pinangalanan nang 
“reengineered” o “muling binuo” na mga SOT. 

Tampok sa RSOT ang pagtatambak ng malaking bilang 
ng militar sa mga baryo na pinaniniwalaang balwarte ng 
rebolusyonaryong kilusan. Sisentruhan ng mga ito ang 
ipinagpapalagay na mga susing baryo at mga kanugnog 
nito. Karaniwan ay gumagamit ang kaaway ng pinalaking 
platun o lakas-kumpanyang pwersa na nagrerelyebo para 
maituluy-tuloy nila ang operasyon sa loob ng matagal na 
panahon. Kadalasang mula anim na buwan hanggang 
isang taon tumatagal ang RSOT sa bawat sinesentruhang 
tipak ng mga baryo. 

Habang nasa naturang mga baryo sila, pinalalakas nila 
ang mga operasyong paniktik upang matukoy ang mga 
aktibong gerilya ng BHB, mga inuugnayan at napakikilos 
at mga imbakan ng armas ng mga ito. Naglulunsad rin sila 
ng civil-military operations sa layuning malinlang at 


IE sa mga pangunahing pamamaraan ng kaaway nga- 


9 


Ng x <] MGA ULAT KORESPONSAL 


mawasak ang mga organisasyong 
masa at mahimok ang mga myembro 
nito na talikuran na ang rebolusyon. 

Habang naglulunsad ng operas- 
yong paniktik at CMO ang mga 
pwersa ng RSOT na nakababad sa 
mga baryo, mayroon din silang mga 
pwersang makilos na gumagalugad 
sa mga paligid at naglulunsad ng 
operasyong kombat laban sa BHB. 
Higit na malaki ang mga pwersang 
nakapakat para sa mga operasyong 
kombat. 

Pagharap ng BHB sa SOT sa 
Eastern Visayas. Noong huling hati 
ng 2003, nilagom ng organisasyon 
ng Partido sa Eastern Visayan (EV) 
ang mayamang karanasan nito sa 
pagharap at pagbigo sa mga RSOT. 

Natayang matagumpay na nala- 
labanan ang RSOT sa EV sa kala- 
hatan. Partikular sa prubinsya ng 
Northern Samar, napananatiling buo 
at matibay ang rebolusyonaryong 
baseng masa sa kabila ng matinding 
panlilinlang at kalupitan na iniha- 
hasik ng kaaway para 
wasakin ang mga ito. Sa 
halip na makapagpabango 
at mapalapit sa mama- f 
mayan, higit pang nalalan- 
tad ang pasistang katan- ; Z 
gian ng kaaway at lalo | 
itong nahihiwalay. Wala 


ring nailunsad na 
matagumpay na atake ang N 
kaaway laban sa BHB Æ 


kasabay ng mga RSOT nito. Sa halip, 
ang kaaway pa ang napinsalaan 
dulot ng mga taktikal na opensiba 
ng mga Pulang mandirigma. 
Malakas na taktikal na pamu- 
muno ng Partido. Susing salik sa 
pagbibigo ng mga RSOT sa EV ang 
pagpapanatili ng aktibong taktikal 
na pamumuno ng mga teritoryal na 
komite ng Partido sa mga lugar na 
apektado ng RSOT. Nagtutulungan 
ang mga namumunong organo ng 
Partido sa antas-prubinsya, 
larangan at seksyon para idirihe, 
isentralisa at ikoordina ang iba't 


10 


ibang plano at pagkilos laban sa 
RSOT. 

Sa pagbabalangkas ng programa 
sa pagharap sa RSOT, gumagawa 
muna ang Partido ng malinaw na 
pagsusuri sa tinatakbo nito. Sa 
kalagayang ipinatutupad at 
pinalalawak sa iba't ibang larangang 
gerilya ang mga RSOT, sa antas-pru- 
binsya binubuo ang plano sa kam- 
panya ng paglaban dito. 
Kumprehensibo ang plano, kabilang 
ang pagkukumbina ng pamama- 
raang pampulitika at militar, arma- 
do at di armado, lihim at hayag at 
may koordinasyon ng mga pagkilos 
sa mga larangang gerilya at puting 
purok. Batay sa binalangkas na 
plano ng prubinsya, gumagawa ng 
kaukulang mga plano sa antas 
larangan at seksyon. 

Pinakatuwirang apektado ang 
mga komiteng seksyon, kaya't 


pinakamabigat ang responsibilidad 
ng mga ito sa pagbigo ng RSOT sa 
kani-kanilang saklaw. Kailangang 


maging matalas sila sa pagtatakda 
ng mga wastong tungkulin at 
deployment ng mga yunit gerilya. 

Sa mga pagkakataong maaari pa 
ring kumilos ang BHB sa mga mili- 
tarisadong lugar, minamaksimisa ng 
mga yunit gerilya ang inisyatiba at 
pleksibilidad, nananatili sa erya at 
nagpupursigi sa mga gawain sa 
tulong ng masa. Sa gayon, napa- 
panday at nasasanay ang mga yunit 
gerilya na magpatupad ng gawain 
sa harap ng mga panganib. 

Lalong nagiging mahalaga ang 
pangangalaga sa seguridad ng mga 


yunit gerilya sa mga panahon ng 
operasyon ng kaaway. Kaya ibayong 
pinanghahawakan nila ang lihim na 
pagkilos, maingat na pagbabase at 
mga katulad na patakaran sa seguri- 
dad. Kailangan ding maglatag ang 
BHB ng sarili nitong lambat-panik- 
tik sa mga baryo at munisipalidad, 
at maging sa mga detatsment ng 
kaaway, para palagiang nakakukuha 
ng wasto at sariwang impormasyon 
hinggil sa mga plano at kilos ng 
kaaway. 

Papel ng sangay sa lokalidad 
at mga organisasyong masa. Dahil 
ipinatutupad ito sa antas-baryo, 
kritikal na bahagi ng paglaban sa 
RSOT ang pagpapalakas ng mga sa- 
ngay ng Partido sa lokalidad at ng 
mga organisasyong masa. 
Pinakamalalaki. ang natamong 
tagumpay laban sa RSOT at pinaka- 
maliit ang naging pinsala sa mga 
lugar kung saan aktibong gumana 
ang mga sangay ng Partido at 
organisasyong masa. 

Sa mga pagkakataong 
kailangang ilipat ang kon- 
sentrasyon ng pagkilos ng 
BHB sa labas ng lugar na 
inooperasyon ng RSOT, kai- 
langang paka-iwasan ang 
sobrang pagtaya sa pan- 
ganib at masyadong 
paglalayo ng yunit sa lugar 
ng operasyon at sa ugnay sa 
masa. Tiyaking napananatili 
ang maayos na ugnay at patuloy na 
paggabay sa mga sangay ng Partido 
sa lokalidad at sa mga organisasy- 
ong masa. Sa gayon, natutulungan 
pa rin ng komiteng seksyon ang 
sangay at mga organisasyong masa, 
at nakakakalap pa rin ng impor- 
masyon hinggil sa itinatakbo ng 
RSOT sa lugar. 

Sariling pagtatanggol ng 
baryo. Ilan sa mga kongkretong 
hakbang na isinasagawa sa antas- 
baryo matapos makamit ang 
pagkakaisa ng sangay at mga orga- 
nisasyong masa hinggil sa pag- 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


MGA ULAT KORESPONSAL p : q 


tanaw at pagtugon sa RSOT ang 
pagsasaayos ng sariling pagtatang- 
gol ng baryo. Ang mga pamilya ng 
mga kasamang kumikilos nang pul- 
taym ang pangunahing nanganga- 
nib na dikdikin at iharas ng kaaway, 
kaya tinutulungan silang maghanda 
sa posibleng pag-iimbestiga at 
panggigipit ng kaaway. Kabilang din 
sa mga binibigyan ng oryentasyon 
ang mga bata dahil sila ang karani- 
wang nilalapitan ng kaaway upang 
lansihin at kunan ng impormasyon. 
Kinukuha rin ng sangay ng Partido 
at mga organisasyong masa ang 
kooperasyon ng mga punong 
barangay at sangguniang barangay 
para kumilos sa pagtatanggol ng 
mga tagabaryong binibiktima ng 
mga abusong militar. 

Tuwirang pinakikilos din ng sa- 
ngay ng Partido ang milisyang 
bayan upang tiyakin ang kaligtasan 
ng maiinit na kasama at aktibista sa 
baryo, bantayan ang kilos ng 
kaaway at regular na maghatid ng 
mga sariwang ulat at mga impor- 
masyon sa yunit gerilyang kumikilos 
sa lugar. Ang mga tukoy o pinaghi- 
hinalaang impormer ay dinidikitan, 
kinakausap, at sinisikap nilang nyu- 
tralisahin para hindi magamit ng 
kaaway. Ang iba ay kinukumbinsing 
lumiban muna sa ibang lugar. 

Bunga ng mga ito, bigo ang 
kaaway na tukuyin at wasakin ang 
mga sangay ng Partido at mga 
organisasyong masa sa baryo. 
Napangalagaan ang mga kasama at 


aktibistang pinag-iinitan ng 
kaaway. At hindi nakapagrekluta 
ang kaaway ng mga bagong 


impormer at mga pwersa para sa 
CAFGU. 

Malawak at malakas na kilu- 
sang masa. Mabisang sandata laban 
sa RSOT ang isang malawak at 
malakas na kilusang masa na 
gumagamit ng ligal at di ligal, 
hayag at lihim na mga anyo ng 
pagkilos at pakikibaka para biguin 
ang RSOT. Mahalagang sangkap ito 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


sa pagpapanday ng mapanlabang 
diwa ng masa para ipagtanggol ang 
kanilang mga karapatan at interes 
at isulong ang rebolusyon. 

Sa karanasan ng EV, matagum- 
pay na nailunsad sa hayag ang pag- 
papapirma ng libu-libong mama- 
mayan mula sa 112 baryo at 14 na 
munisipalidad sa petisyon para 
patalsikin ang RSOT. Nakapaglunsad 
rin ng delegasyon at dayalogo na 
nilahukan ng 100 kinatawan ng 
mamamayan sa 75 baryo 
at 14 na munisipalidad. 
Tinalakay, inilantad at 
tinutulan ang RSOT sa 
mga porum na inilunsad 
sa 13 munisipalidad. 
Naglabas ng mga 
pahayag sa masmidya, 
nagtawag ng mga pulong 
masa, nagsampa ng mga 
reklamo at kaso sa korte 
at naglunsad ng kampa- 


nya at pagkilos para 
mapalaya ang mga 
dinakip. 


Sa pamamagitan ng 
mga hayag at ligal na [å 
pagkilos, ibayo pang fp 
lumawak ang gawaing 
alyansa. Napakilos ang 
malaking bilang ng 
mamamayan di lamang 
mula sa batayang masa 
kundi pati panggitnang 
pwersa, mga upisyal ng 
lokal na gubyerno at iba 
pang sektor. Natamo ang 
malawak na pagkakaisa 
laban sa matinding mga 
abusong militar, dis- 
lokasyon ng kabuhayan at 
pananalanta sa ari-arian na idinulot 
ng RSOT. 

Mga taktikal na opensiba at 
iba pang aksyong militar. Kung 
tutuusin, ang mga panahong 
nagsasagawa ang kaaway ng RSOT 
ay paborable sa paglulunsad ng mga 
aksyong militar ng BHB. Mahigpit 
ang kahilingan ng masa na big- 


wasan ang mga yunit ng kaaway na 
nasa loob na mismo ng mga rebo- 
lusyonaryong teritoryo. Hindi na 
kailangan pang dayuhin ang kaaway 
sa malayong lugar. Bukod sa 
nakukunan natin sila ng armas, 
mariing sampal ang mga opensi- 
bang ito sa kaaway na nagyayabang 
sa masa na nalipol na nila ang BHB. 
Ang mga atake natin sa mga RSOT 
ay nakatutulong nang malaki para 
sagkaan ang mobilidad ng kaaway 
at magsilbing daan 
sa maagang pagtata- 


pos ng RSOT. 

Sa EV, mabisang 
nasabayan din ng 
mga espesyal na 


operasyong partisano 
ang mga taktikal na 
opensiba sa mga reg- 
ular na yunit ng 
kaaway na 
sumasabay sa mga 
RSOT. Mahalagang 
hakbang-militar ang 
pagpaparusa noong 
Enero 2003 kay Maj. 
Danilo Bilion, ang 
operations chief ng 
803rd Brigade na 
nakabase sa Northern 
d4 Samar at pinaka- 
pusakal na tagalabag 
ng karapatang-tao sa 
prubinsya. Direktang 
responsable si Bilion 
Z J sa maraming kaso ng 
pagtortyur at pag- 
patay mula pa nang 
pamunuan niya ang 
mga SOT bilang 
upisyal ng 19th IB noong unang 
bahagi ng dekada 1990. Matingkad 
din niyang kaso ang pagpapahirap 
at panggagahasa sa kababaihan 
kapag naglulunsad sila ng mga 
operasyong militar. Lalong nakapag- 
pasigla sa masa sa buong prubinsya 
ang pagpaparusa kay Bilion. Bunga 
rin nito, nanyutralisa at nakabig 
ang ilang pwersa ng kaaway. [AB] 


11 


< MGA ULAT KORESPONSAL 


Labanan sa Cagayan Valley 


iyam na sundalo ng 45th Infantry Battalion at 

53rd Reconnaissance Company ang namatay sa 
naganap na labanan sa pagitan ng mga gerilya ng 
BHB at militar sa Barangay Dicamay Uno, Jones, 
Isabela noong Marso 19. Nagpapatrulya noon ang 15- 
kataong tropa ng AFP bandang alas-6 ng umaga nang 
mamataan sila ng isang nakahimpil na platun ng BHB 
sa ilalim ng Benito Tesorio Command. Kagyat na nag- 
plano ng pananambang ang mga Pulang mandirigma. 

Nagsimula ang labanan bandang 6:30 ng umaga 
at nagtagal nang dalawang oras. Ang mga natirang 
tropa ng kaaway ay sumiksik sa makapal sa kahuyan 
kaya hindi sila ganap na nalipol. 

Matagal nang nakaalis ang mga gerilya sa lugar 
pero dahil sa matinding takot ay hindi matulungan 
ng higit na mas malaking tropa ng AFP na nasa 
kalapit lamang na lugar ang napalaban nilang mga 
kasamahan. 

Saka pa lamang nasaklolohan ng AFP ang kani- 
lang mga napalabang tropa bandang alas-5 ng 
hapon, matapos bombahin ng dalawang Tora-Tora at 
masingganin ng isang Huey na helikopter ang lugar 
na pinaglabanan. Dagli nilang isinakay sa helikopter 
ang kanilang mga patay at sugatan upang di makita 
ng masa. 

Ang mga napalabang sundalo ay bahagi ng anim 
na platung tropa na nag-ooperasyon sa mga munisi- 
palidad ng Jones at Echague may isang linggo na 
bago ang labanan. Reaksyon ito ng 5th Infantry 
Division sa ginawang pagdisarma ng BHB kay 
Congressman Giorgidi Aggabao ng Isabela, kamag- 
anak ni Danding Cojuangco at malapit na alyado ni 
Gov. Faustino “Junior” Dy. Kasama rin ni Aggabao na 
dinisarmahan ang dalawang meyor, isang bokal at 
mga badigard nila. Layunin din ng operasyong mili- 
tar na pigilin ang pagdagsa ng mga kandidato sa 
halalan na kumuha ng Permit-To-Campaign sa rebo- 
lusyonaryong pamahalaang bayan. 

Hinaharas din ng mga nag-ooperasyong militar 
ang mga myembro ng ligal na progresibong partido 
at iba pang mga organisasyon at indibidwal na 
lumalaban sa dinastiyang Dy ng Isabela. Lantaran 
nilang ikinakampanya si Governor Dy at mga gala- 
may nito. 

Malaon nang hawak ng pamilyang Dy ang 
reaksyunaryong pulitika sa Isabela. Bukod kay Gov. 
“Junior” Dy, kabilang sa mga Dy na humahawak ng 
poder sa prubinsya si Meyor Caesar Dy ng Cauayan at 
Congressman Faustino Dy III ng ika-3 distrito ng 
Isabela. Ag] 


12 


BHB sa Mindanao: 
Lumalakas, 
lumalawak 


pt9 na lumalakas ang pwersa 
ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa Mindanao. at 


inaasahang lalagpasan pa/ 1A - 
nito ang mga nakamit nang KAG 
tagumpay noong 2003. j 

Ayon sa pahayag ng 


Komisyon sa Mindanao ng George “Ka Oris” Madlos, 
Tagapagsalita NDFP-Mindanao 


Partido Komunista ng 

Pilipinas nitong Marso 29, 

nakapagpalawak na ang BHB sa 2,000 baryo o sa 20% 
ng kabuuang 10,021 baryo ng Mindanao. Nakapakat na 
ang mga yunit gerilya ng BHB at mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika sa mahigit 200 lunsod at 
munisipalidad sa 19 prubinsya ng ikalawang 
pinakamalaking pulo sa bansa. Sa 128 larangang 
gerilya sa buong bansa, 39 nito ay nasa Mindanao. 

Nakapaglunsad ng mahigit 100 taktikal na opensiba 
ang BHB sa Mindanao noong 2003. Lahat ito ay 
matagumpay. Ilan sa matitingkad na taktikal na 
opensiba ang pagsalakay sa detatsment ng Paper 
Industries Corporation of the Philippines (PICOP) sa 
Bislig, Surigao del Sur; sa Carmen, Agusan del Norte; sa 
San Luis, Agusan del Sur; sa San Fernando, Bukidnon; 
at sa San Miguel, Zamboanga del Sur. 

Nasamsam mula sa mga inilunsad na ambus at reyd 
ang humigit-kumulang 200 malalakas na riple, bukod 
pa sa mga bala at kagamitang militar. Pinakamalaking 
bilang ang 92 ripleng nakumpiska sa armori ng PICOP 
noong Marso 2003. Ang mga sundalong nagsisimpatya 
sa rebolusyonaryong kilusan ay nakapag-ambag din ng 
mga armas at bala, tulad ng mga inentrega ng 
dalawang sundalo ng 29th Infantry Battalion ng 
Philippine Army sa Agusan del Sur. 

Dahil sa pagdami ng mga organisadong 
komunidad, lumiit ang bilang ng mga depensibong 
aksyong kinasasangkutan ng mga yunit ng BHB. Sa 
mga pagkakataong napadepensiba ang mga Pulang 
mandirigma, maluwag silang nakamaniobra para 
talunin ang mas malalaking pormasyon ng kaaway at 
nakananaig kahit sa mahahabang labanan tulad ng 
nangyari sa New Bataan, Compostela Valley noong 
Hunyo 30. Labindalawang malalakas na armas ang 
nakumpiska at 10 sundalo ang napatay nang maagaw 
ng BHB ang inisyatiba sa isang umaatakeng platun ng 
60th IB. IAB 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Bigong pribatisasyon 


itong Marso, hayagan at 
INI nang nabunyag ang 

puno't dulo ng pakikipagka- 
sundo ng rehimeng Arroyo sa 
pamilyang Lopez para isalba ng 
mga kumpanya nila mula sa tuluy- 
tuloy na pagkakalugi at ibayong 
palakihin pa ang kita ng mga ito. 
Mula pa noong nakaraang taon, 
makailang beses nang “sinaklolo- 
han” ng rehimen ang sari-saring 
kumpanya ng mga Lopez na 
nakapailalim sa mga punong 
kumpanya nilang First Philippine 
Holdings Corporation at Benpres 
Holdings. Kabilang sa mga ito ang 
Bayantel, Meralco, First Philippine 
Infrastructure Development 
Corporation (FPIDC) at Maynilad 
Water Services, Inc. 

Kagyat na nasa likod ng 
“pagsaklolo” ng gubyerno sa nalu- 
luging Maynilad ang walang kahi- 
hiyang pakikipagkasundo ng rehi- 
men sa pamilyang Lopez kapalit ng 
suporta at pondo para sa kandi- 
datura at inaasahang patuloy na 
paghahari ni Arroyo. Matingkad 
nitong inilalarawan ang sabwatan 
ng mga imperyalista, malalaking 
burgesya kumprador at malalaking 
burukrata kapitalista para protek- 
tahan ang sari-sarili nilang interes 
at higit pang pigain ang mama- 
mayan. 

Ang pagsalba ng gubyerno sa 
Maynilad ay nasa anyo ng tahasang 
pagbili ng gubyerno sa kumpanya 
sa pamamagitan ng pagpasok ng 
mga Lopez at ng gubyerno sa 
kasunduang “debt-to-equity swap” 
o pagtatransporma ng utang tungo 
sa puhunan. Ang Maynilad ang 
kumpanyang pag-aari ng mga 
Lopez at imperyalistang grupong 
Suez-0Ondeo ng France na nakakuha 
ng konsesyon sa serbisyo sa tubig 
para sa kanlurang bahagi ng 
Kamaynilaan. 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Sa ilalim ng 
kasunduang ito, 
hindi na baba- 
yaran ng Benpres, 
ang P8 bil-yong utang nitong mga 
concessions fee. Sa halip, ang 
utang na ito ay papawiin, at bilang 
kapalit ay ililipat sa Manila 
Waterworks and Sewerage System 
(MWSS), ahensya ng gubyerno na 
namamahala sa serbisyo sa tubig, 
ang 61% ng mga sapi sa Maynilad 


na 


hawak ng Benpres. 

Sa gayon, makakalibre ang 
Benpres ng P3.4 bilyon dahil P4.6 
bilyon lamang ang halaga ng ibinu- 
hos nitong kapital sa Maynilad. 

Bukod pa rito, hindi na ibaba- 
lik sa mga konsyumer ang P6.4 
bilyon na iligal na siningil ng 
Maynilad at ibinulsa na ng mga 
Lopez at Suez-Ondeo noong nag- 
daang tatlong taon. Maliliibre rin 
ang mga Lopez at Suez-Ondeo sa 
pagbabayad ng P11 bilyon utang 
ng Maynilad mula pa noong 1999. 

Ang lahat ng ito'y sasaluhin na 
ng gubyerno. Itinatanggi ng 
Benpres at Suez-Ondeo na ginawa 
nilang palabigasan ang Maynilad 
habang pinangangasiwaan nila ito 
at dahil dito'y lunod na lunod sa 
pagkakautang ang kumpanya. 
Ngunit ayon na rin sa mga rekord 
ng kumpanya, umaabot sa P19.1 
bilyon ang kabuuang utang ng 
Maynilad habang nasa P16.9 ang 
naitalang asset (kabuuang halaga 


aari) nito 
noong Disyembre 
-~ 2003. Mula 1997 
N hanggang 2001, 
şa umabot sa P800 
milyon ang di 
maipaliwanag na 
gastos ng Benpres 
f at Suez-Ondeo. 

Mula 1999 hanggang 


2000, nagbayad ang Maynilad ng 
P1.2 bil-yon para sa mga serbisyo 
ng mga konsultant at manedyer na 
itinalaga ng Benpres Holdings at 
Suez-Ondeo sa Maynilad. Ang mga 
kompyuter at iba pang kagamitan 
ng Maynilad ay kinontrata rin lahat 
mula sa mga kumpanyang pagma- 
may-ari rin ng grupong Suez. 

Kahit buung-buo nang isasaba- 
likat ng gubyerno ang pagsalba sa 
naluluging kumpanya, pangangasi- 
waan pa rin ito ng Benpres 
Holdings. Patuloy ding hahawakan 
ng Suez-Ondeo, ang dayuhang 
kasosyo ng mga Lopez, ang 19% ng 
mga sapi sa Maynilad. 
Pagtutulungan nilang limasin pa 
ang mga pondo ng Maynilad sa 
pamamagitan ng malalaking sini- 
singil ng Benpres at Suez-Ondeo 
para sa serbisyo ng mga konsultant 
at manedyer nilang nakatalaga sa 
Maynilad. 

Ang mga utang ng Maynilad na 
sinalo ng gubyerno ay ipapapasan 


13 


naman ng gubyerno sa mamamayan. 
Upang mabayaran ang mga ito, 
itataas ng gubyerno ang singil sa ser- 
bisyo sa tubig nang hanggang 32%. 
Dagdag ito sa 226% na itinaas na ng 
singil sa serbisyo simula nang 
hawakan ng Maynilad ang serbisyo sa 
tubig noong 1997. Samantala, 
umaabot na rin sa 350% ang itinaas 
ng singil sa parehong serbisyo ng 
Manila Water Company, kumpanyang 
pag-aari ng kumprador na pamilyang 
Ayala at ng imperyalistang grupong 
Betchel-International Water ng US, 
United Utilities ng UK Mitsubishi 
Corporation ng Japan, na humawak 
naman sa konsesyon sa tubig sa 
silangang bahagi ng Kamaynilaan. 
Ang ibayong pagmahal sa serbisyo sa 
tubig dulot ng pribatisasyon ay tali- 
was sa pangako ng mga imperyalista 
at ng papet na rehimen na ang prib- 
atisasyon at deregulasyon ay magpa- 
pababa ng singil sa serbisyo sa tubig. 

Sa harap ng lahat nito, walang 
mabuting idinulot ang pagsasapriba- 
do ng serbisyo sa tubig. Taliwas sa 
ipinagmamayabang ng Maynilad, 
aabot pa rin sa 43% ng buong 
Kamaynilaan ang walang tuluy-tuloy 
at episyenteng serbisyo sa tubig 
habang 1.5 milyong katao sa 
Kamaynilaan ang hindi man lamang 
naaabot ng kanilang serbisyo. 

Noong isinapribado ng gubyerno 
ang MWSS noong 1997, tinagurian 
itong pinakamalaking modelo ng pri- 
batisasyon ng pampublikong ser- 
bisyo. 

Inilalantad ng mga pangyayari 
mula noon ang kapalpakan ng lahat 
ng  ipinangangalandakang mga 
benepisyo ng patakarang pribatisasy- 
on, denasyunalisasyon, deregulasyon 
at liberalisasyon. Ipinakikita nito 
kung paanong sa aktwal ang naghi- 
hikahos na ekonomya at sam- 
bayanang Pilipino ay pinipiga ng mga 
dayuhang kapitalista at lokal na mga 
kasabwat nila sa negosyo at sa 
reaksyunaryong gubyerno. AB 


14 


N BALITA | 


Meralco, humihirit 


ISA pang naluluging kumpanya 
ng pamilyang Lopez ang muling 
nagpapasaklolo sa rehimeng 
Arroyo. Kamakailan, nanakot 
ang pamilyang Lopez na 
nakaamba ang malawakang 
kakulangan sa suplay sa 
kuryente kung 
hahayaan ang MERALCO 
na magtaas ng singil 
sa serbisyo 


kumpanya sa serbisyo sa 
kuryente na kontrolado ng kani- 
lang pamilyang Lopez. 

Nais ng mga Lopez na 
tanggalin na ng gubyerno ang 
40-sentimo bawat kilowatt-hour 
na hangganan sa sinisingil na 


hindi 


power purchased adjustment o 
PPA. Ito ang siyang 
pangunahing pinagkukunan ng 
tubo ng MERALCO. 

Nais rin ng mga 
Lopez na tahasang 
mabigyang laya na ang 
lahat ng mga kumpanya 
ng kuryente na kumontrata 
yng suplay ng enerhiya sa 
{imga independent power 
VA producers (IPP) o pribadong 


fA A 
' F E 
C7 kumpanyang nagpoprodyus ng 


kuryente. Ito ang kanilang 
tugon sa mariing pagbatikos sa 
kasalukuyang kaayusan kung 
saan kumukuha ng enerhiya 
ang MERALCO sa mga 
kumpanyang pagmamay-ari rin 
ng mga Lopez. 


75 sentimong dagdag pasahe, 
mapanlinlang, mapanghati 


TINANGGIHAN Ng mga drayber 
at opereytor ang mapanlinlang 
at mapanghating hakbang na 
alok ng gubyernong Arroyo na 
75 sentimong dagdag sa pasahe 
isang araw bago ang nakatak- 
dang aksyong protesta noong 
Marso 30 at 31. Dahil dito, par- 
alisado ang pampublikong trans- 
portasyon sa tigil-pasadang 
inilunsad sa maraming lunsod at 
bayan sa buong bansa noong 
mga araw na iyon. 

Binatikos ng Pinag-isang 
Samahan ng mga Tsuper at 
Operator Nationwide (PISTON) 
ang naturang dagdag sa pasahe 
dahil kapos ito sa hinihinging 
P1.50 dagdag-pasahe at 
aplikable lang ito sa mga 
pumapasada sa mga rutang mula 
limang kilometro pataas. Sa 


gayon, mara- 
ming drayber na 
pumapasada sa 
maiikling ruta ang hindi 
mabibiyayaan ng anumang 
dagdag sa pasahe. Ayon sa mga 


welgista, layunin lang itong 
hatiin ang hanay ng mga 
drayber at opereytor. 

Umabot sa 80-95% ang 


paralisasyon sa transportasyon 
sa Baguio City, Angeles City, 


buong Bulacan, Calabarzon 
(Cavite, Laguna, Batangas, 
Rizal, Quezon), ilang 


pangunahing bayan at lunsod sa 
Bicol at Western Visayas at sa 
mga lunsod ng Cebu, Mandaue 
at Talisay. Sa Mindanao, umabot 
ng dalawang araw ang welgang 
pumutok sa lahat ng syudad 
maliban sa Zamboanga City. 


ANG BAYAN Abril 7, 2004 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


BAYAN 


Taon XXXV Blg. 7 
Abril 7, 2003 
www. philippinerevolution.org 


Labanan ang papatinding pang-aapi 
sa mamamayang Moro 


igit na pinasisidhi ng 
H erre Arroyo ang pang- 


aapi sa mamamayang Moro. 

Matinding takot ang buma- 
balot ngayon sa mamamayang 
Moro bunsod ng mga pagsosona 
sa kanilang mga komunidad, 
pagreyd sa kanilang mga bahay, 
arbitraryong pag-aaresto at pang- 
tortyur sa umano'y mga terorista 
sa hanay nila. Ang balak ng 
Philippine National Police na 
ipatupad na sistema ng "Muslim 
ID" ay sisikil lamang sa kanilang 
mga kalayaang sibil. 

Lubos na kinukundena ng 
Partido Komunista ng Pilipinas at 
buong rebolusyonaryong kilusan 
ang walang habas na mga atake 
ng rehimeng Arroyo laban sa mga 
karapatang-tao ng mamamayang 
Moro. Ang mga hakbangin ng 
reaksyunaryong rehimen ay nag- 
papalubha sa pambansang pang- 
aapi at prehudisyal na pagtrato sa 
mga Moro at naglalarawan sa 
kanila bilang mga kriminal, bandi- 
do at elementong anti-sosyal. 
Dulot ng mga hakbangin ng rehi- 
meng Arroyo, ngayo'y kaagad na 
tinatatakan na rin silang mga "te- 
rorista." Sinasamantala at lalong 


Mga tampok na 
paglabag sa karapa- 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


tang-tao 


pinasasama ng rehimeng Arroyo 
ang mga umiiral na maling anti- 
Morong kaisipan at kultura sa 
hangaring maipatupad ang mga 
patakarang anti-Moro. 
Isinasakripisyo ng rehimeng 
Arroyo ang interes at kapakanan 
ng mamamayang Moro sa ngalan 
ng anti-terorismo. Paulit-ulit na 
ikinakatwiran ng rehimeng Arroyo 
na mayroon umanong mga "intel- 
ligence report" na balak ng Abu 


Sur 


PAHINA 3 


Ambus sa Camarines 


PAHINA 6 


A # 


Sayyaf na sundan ang teroristang 
pambobomba sa Madrid, Spain 
noong Marso 11 ng katulad rin na 
pambobomba sa Kamaynilaan. 
Tusong layunin ng rehimeng 
Arroyo na pairalin ang takot at 
isterya sa mamamayang Pilipino, 
magbigay-katwiran at kumuha ng 
simpatya sa isinasagawa nitong 
mga pasistang hakbangin laban sa 
mga Moro. Sa pamamagitan ng 
mga ito, umaasa ang pangkating 


Paglaban sa RSOT sa 
Eastern Visayas 


PAHINA 9 


